ભગવાનનો ડર એ શાણપણનો મુગટ છે, શાંતિ અને સંપૂર્ણ આરોગ્યને ખીલે છે; 
બંને જે ભગવાનની ભેટ છે: અને તે તેમને પ્રેમ કરનારા તેમના આનંદને વધારે છે. 
શાણપણનું મૂળ ભગવાનનો ડર રાખવો છે, અને તેની શાખાઓ લાંબા આયુષ્ય છે. 
સભાશિક્ષક 1:18,20 


જૂની પેઢીઓ જુઓ, અને જુઓ; શું ક્યારેય ભગવાનમાં ભરોસો રાખ્યો હતો અને 
શરમાઈ ગયો હતો? અથવા કોઈ તેના ડરમાં રહ્યું, અને તેને છોડી દેવામાં આવ્યો? 
અથવા તેણે ક્યારૅય કોને તિરસ્કાર કર્યો, જેણે તેને બોલાવ્યો? જેઓ ભગવાનનો ડર 
રાખે છે તેઓ તેમના શબ્દનું ઉલ્વંધન કરશે નહીં; અને જેઓ તેને પ્રેમ કરે છે તેઓ 
તેના માર્ગોનું પાલન કરશે. જેખો પ્રભુનો ડર રાખે છે તેઓ જે સારું છે તે શોધશે, જે 
તેને પ્રસન્ન કરે છે; અને જેઓ તેને પ્રેમ કરે છે તેઓ નિયમથી ભરપૂર થશે. જેઓ 
ભગવાનનો ડર રાખે છે તેઓ તેમના હધ્યને તૈયાર કરશે, અને તેમની નજરમાં 
તેમના આત્માઓને નમ્ર કરશે, એમ કહીને, અમે ભગવાનના હાથમાં આવીશું, 
માણસોના હાથમાં નહીં: કારણ કે જેમ તેમનો મહિમા છે, તેમ તેમની દયા છે. 
સભાશિક્ષક 2:10,15-18 


સત્તા મેળવતા પહેલા પ્રભુનો ડર રહે છે: પરંતુ કઠોરતા અને અભિમાન એ તેની ખોટ 
છે. મહાન પુરુષો, અને ન્યાયાધીશો, અને બળવાન, સન્‍માનિત કરવામાં આવશે; 
તેમ છતાં જેઓ પ્રભુનો ડર રાખે છે તેના કરતાં તેમનામાં કોઈ મોટો નથી. 
સભાશિક્ષક 10:21,24 


અને મારા પુત્ર, ડરશો નહીં કે અમે ગરીબ થઈ ગયા છીએ: કારણ કે જો તમે 
ભગવાનનો ડર રાખશો, અને બધા પાપોથી દૂર રહો અને તેની દૃષ્ટિમાં જે ગમે છે તે 
કરો તો તમારી પાસે ઘણી સંપત્તિ છે. ટોબીટ 4:21 

ફક્ત યહોવાનો ડર રાખો, અને તમારા પૂરા હૃદયથી તેમની સેવા કરો; કેમ કે તેણે 
તમારા માટે કેટલા મહાન કાર્યો કર્યા છે તેનો વિચાર કરો. 1 સેમ્યુઅલ 12:24 

તો પછી શાણપણ ક્યાંથી આવે છે? અને સમજણની જગ્યા ક્યાં છે? અને તેણે 
માણસને કહ્યું, “જુઓ, પ્રભુનો ડર એ શાણપણ છે; અને દુષ્ટતાથી દૂર રહેવું એ 
સમજણ છે. જોબ 28:20,28 

યહોવાનો ડર શુછ છે, સદાકાળ ટકી રહે છે: યહોવાના ચુકાદાઓ સંપૂર્ણ રીતે સાયા 
અને ન્યાયી છે. ગીતશાસ્ત્ર 19:9 

આખી પૃથ્વી યહોવાનો ડર રાખે: વિશ્ચષના બધા રહેવાસીઓ તેમનાથી ડરતા રહે. 
ગીતશાસ્ત્ર 33:8 

હે તેમના સંતો, યહોવાનો ડર રાખો, કારણ કે તેમનો ડર રાખનારાઓની કોઈ ઈચ્છા 
નથી. આવો, બાળકો, મારું સાંભળો: હું તમને યહોવાનો ડર શીખવીશ. તે કયો 
માણસ છે જે જીવનની ઈચ્છા રાખે છે, અને ઘણા દિવસોને ચાહે છે, જેથી તે સારું 
જોઈ શકે? તારી જીભને દુષ્ટતાથી અને તારા હોઠને કપટ બોલવાથી રાખો. 
દુષ્તાથી દૂર રહો અને સારું કરો; શાંતિ શોધો, અને તેનો પીછો કરો. 

ગીતશાસ્ત્ર 34:9,11-14 

યહોવાહનો ડર એ શાણપણની શરૂઆત છે: જેઓ તેમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે 
છે તેઓની પાસે સારી સમજ છે; તેમની સ્તુતિ સદાકાળ ટકી રહે છે. 

ગીતશાસ્ત્ર 111:10 

હે યહોવાનો ડર રાખનારાઓ, યહોવામાં ભરોસો રાખો; તે તેઓની મદદ અને ઢાલ 
છે. જેઓ યહોવાનો ડર રાખે છે તેઓને તે નાના અને મોટા બંનેને આશીર્વાદ 
આપશે. ગીતશાસ્ત્ર 115:11,13 

હવે જેઓ યહોવાનો ડર રાખે છે તેઓ કહે કે તેમની દયા સદાકાળ રહે છે. 
ગીતશાસ્ત્ર 118:4 


જો કેપાપી સો વખત દુષ્ટ કરે છે, અને તેના ધ્વિસો લાંબા થાય છે, તોપણ હું ચોક્કસ 
જાણું છું કે જેખો ભગવાનનો ડર રાખે છે, જેખો તેની આગળ ડરતા હોય છે તેઓનું 
સારું થશે: પણ તે દુષ્ટોનું ભલું થશે નહીં, અને તે તેના જીવનને લંબાવશે નહીં. 
ધ્વિસો, જે પડછાયા જેવા છે; કારણ કે તે ઈશ્વરની આગળ ડરતો નથી. સભાશિક્ષક 
8:12-13 

યાલો આપણે આખી બાબતનો નિષ્કર્ષ સાંભળીએ: ભગવાનનો ડર રાખો, અને 
તેની આજ્ઞાઓનું પાલન કરો: કારણ કે આ માણસની સંપૂર્ણ ફરજ છે. કેમ કે ઈશ્વર 
દરેક કામનો ન્યાય કરશે, દરેક ગુપ્ત બાબત સાથે, પછી ભલે તે સારું હોય કે ખરાબ 
હોય. સભાશિક્ષક 12:13-14 

યહોવા મહાન છે; કારણ કે તે ઉચ્ય સ્થાને રહે છે: તેણે સિયોનને ન્યાય અને 
ન્યાયીપણાથી ભરી દીધું છે. અને શાણપણ અને જ્ઞાન તમારા સમયની સ્થિરતા અને 
તારણની શક્તિ હશે: યહોવાનો ભય તેનો ખજાનો છે. યશાયાહ 33:5-6 


બઘા પુરુષોનું સન્માન કરો. ભાઈયારાને પ્રેમ કરો. ભગવાન થી ડર. રાજાનું સન્માન 
કરો. 1 પીટર 2:17 

મોટા અવાજે કહ્યું કે, ઈશ્વરનો ડર રાખો અને તેને મહિમા આપો; કેમ કે તેના 
ચુકાદાનો સમય આવી ગયો છે. પ્રકટીકરણ 14:7 

યહોવાહનો ભય એ જ્ઞાનની શરૂખઆાત છે; પણ મૂર્ખ શાણપણ અને ઉપદેશને તુચ્છ 
ગણે છે. નીતિવચનો 1:7 

તારી પોતાની નજરમાં જ્ઞાની ન બનો: યહોવાનો ડર રાખો અને દુષ્ટતાથી દૂર રહો. 
તે તારી નાભિ માટે આરોગ્ય અને તારા હાડકાં માટે મજ્જા હશે. નીતિવચનો 3:7-8 
યહોવાહનો ડર એ દુષ્ટતાને ધિક્કારવાનો છે: અભિમાન, ધમંડ, અને દુષ્ટ માર્ગ અને 
લુચ્યું મોં, શું હું ધિક્કારં છું. નીતિવચનો 8:13 


યહોવાહનો ભય એ શાણપણની શરૂઆત છે: અને પવિત્રનું જ્ઞાન સમજણ છે. 
નીતિવચનો 9:10-11 

યહોવાહનો ડર દિવસો લાંબો કરે છે, પણ દુષ્ટોના વર્ષો ટૂંકા કરવામાં આવશે. 
નીતિવયનો 10:27 

યહોવાના ભયમાં દઢ આત્મવિશ્વાસ છે: અને તેના સંતાનોને આશ્રય સ્થાન મળશે. 
મૃત્યુના ફાંદામાંથી છૂટવા માટે યહોવાનો ભય એ જીવનનો કુવારો છે. 
નીતિવચનો 14:26-27 


મોટો ખજાનો અને તેની સાથેની તકલીફો કરતાં યહોવાહનો ડર થોડો સારો છે. 
યહોવાનો ડર એ ડહાપણની સૂચના છે; અને સન્‍માન પહેલાં નપ્રતા છે. 
નીતિવચનો 15:16,33 

ધ્યા અને સત્યથી અધર્મ દૂર થાય છે: અને યહોવાના ડરથી માણસો દુષ્ટતાથી દૂર 
રહૈ છે. નીતિવચનો 16:6 

યહોવાહનો ડર જીવનને ઉત્તેજન આપે છે; અને જેની પાસે તે છે તે સંતુષ્ટ રહેશે; તે 
દુષ્ટતા સાથે મુલાકાત લેવામાં આવશે નહીં. નીતિવચનો 19:23 


નમ્રતા અને યહોવાનો ભય ધન, સન્‍માન અને જીવન છે. નીતિવચનો 22:4 

તારું હધય પાપીઓની ઈર્ષ્યા ન કરે; પણ તું આખો ધ્વિસ યહોવાનો ડર રાખજે. 
કારણ કે ચોક્કસ અંત છે; અને તમારી અપેક્ષાઓ કાપી નાખવામાં આવશે નહીં. 
નીતિવયનો 23:17-18 

અને ન્યાયાધીશોને કહ્યું, “તમે શું કરો છો તેનું ધ્યાન રાખો: કેમ કે તમે માણસ માટે 
નહિ, પણ યહોવા માટે ન્યાય કરો છો, જે ન્યાયમાં તમારી સાથે છે. તેથી હવે તમારા 
પર યહોવાનો ભય રહેવા દો; ધ્યાન રાખો અને તે કરો: કારણ કે આપણા દેવ 
યહોવામાં કોઈ અન્યાય નથી, કે કોઈ વ્યક્તિનું સન્માન નથી, કે ભેટો લૈવાનું નથી. 
2 કાળવૃત્તાંત 19:6-7 


